Y DERYN du sy'n rhodio'r gwledydd, Yn derbyn arian bob diwrnod. 
Ti a wyr yr hen a'r newydd, Afynidihoniti? 
Â ro'i dy gynghor i fachgenyn, 
Sydd yn curo er's gwell na blwyddyn, Ni fynaf fi 'mo ferch tafarnwr, 
A ro'i dithau gynghor i mi ? Sydd a'i phen yn llawn o synw'r; 
Pan bo'i phwrs yn prysur launchio, 
O dere'n nes fachgenyn, gwrando, Llawer ceiniog ddrwg fydd ynddo, 
Gael gwybod beth sydd yn dy flino, Ni fyna'i mo honi hi 
Pa un ai'r byd sy'n troi'n dy erbyn 
Ai curio yr wyt o gariad rhywun, Wel fyni dithau'r lân wniedyddes, 
A fyni dy cynghor gen i? Sydd gyda'i nodwydd fain a'i phincase; 
Ti gai dy grys yn lân bob amser, 
U, nid y byd sy'n troi'n fy erbyn; Fe fyddai hon yn well na llawer, 
Nac hurio 'rwy' o gariad undyn; Afynidihoniti? 
Ond gwel'd y merched glân yn pallu, 
Nis gwn b'le i droi fy mhen i garu, Ni fynaf fi mo'r lân wniedyddes, 
A ro'i dithau gynghor i mi? Sydd gyda'i nodwydd fain a'i phincase ; 
Pan f'o arna'i eisiau nithio, 
O myni di yr hen wraig weddw, Fe fydd gwynrew ar ei dwylo. 
A'i chod yn llawn yn ymyl marw, Ni fyna'i mo honi hi. 
A'i gwartheg duon yn ei buches, 
' Fe wna hono i ti fawr-les. Wel, fyni dithau ferch yr hwsmon, 
Afynidihoniti? Sydd yn gangen lawen dirion, 
A dyra'i harian i'r corneiau, 
Ni fynaf fi mo'r hen wraig weddw A neidia naid am naid i tithau. 
“Dy a'i chod yn llawn yn ymyl marw, Afynidi honiti? 
Na'i gwartheg duon sy'n ei buches, 
I lanc tlawd dyw hon gyfaddas, Wel, can ffarwel fo i ti'r aderyn, 
Ni fynai'i mo honi hi. Wel dyna'r ferch 'rwyf fi'n ymofyn, 
Tra llong ar fôr, a gro mewn afon, 
Wel, fyni dithau ferch tafarnwr, Ni fyna'i byth ond merch yr hwsmon, 
Sydd a'i phen yn llawn o synw'r, Ffarwel, a ffarwel i ti. 
A'i chwrw a'i bir, a'i phorter barod, 


it <i> dill 


Y DERYN PUR. 


Y 'Deryn pur a'i aden las Pan o'w yn hoenus iawn fy hwyl, 
Bydd imi'n was dibryder Ar ddiwrnod gwyl yn rhodio, 

O! brysur brysia at y ferch Canfyddais lodes lana” rioed 
Lle rhoes i'm serch yn gynar Ar ysgafn droed yn troedio; 

Dos ti ati, a dywed wrthi, Pan y'i gwelais—syth mi sefais 

Fy mod i'n wylo dwr yn heli— Ac yn fy nghalon mi feddyliais 

'Mod i'n irad am ei gweled, Dacw'r ddynes lana'r deyrnas 

Ac o'i chariad yn ffaelu a cherdded, A'i gwedd yn harddu'r oll o'i chwmpas 

O! Duw faddeuo'r hardd ei llun, | Ni fun'swn gredu un dyn byw, 
Am boeni dyn mor galed. Nad oedd hi ryw Angyles, 





FFRES i AF 
“TCA £1) Pe 





